લુડચક 
(ઉ.અમેરિકાનું ઘૂસ જેવું એક પ્રાણી) 


ફેઈથ મેકનલટી 
ચિત્ર : જોઆન સાન્ડીન 


વુડચક 


દ 2 નુ પ દા જ દ % દિ, હ 
| 1. 7 પ ન દ ડૂ ફેઈથ મેકનલટી 
ન થા હા 09 ₹ 22 હી પેઇ ઉ હુ 
ઈ. પ ર? ડી ક. ી ચિત્ર : જોઆન સાન્‍્ડીન 


શિયાળા ની મોસમ છે. 
અને જમીન ઠંડી છે. 


ઠંડી જમીનમાં એક બાકોરું છે. 
એની અંદર, ઊંડાણ માં, એક વુડચક સૂઈ રહી છે. 
એનો માળો સૂકા ઘાસ નો બનેલો છે. (ઝે 


એ ઘણા મહિના થી સૂઈ રહી છે. 


વુડચકે 

કંઈ પણ ખાધું નથી. 

એ હલતી પણ નથી. 

એનું શરીર ઘણું ઠંડુ છે, 

પણ એને ઠંડી નથી લગતી. 

એ દર છ મિનિટમાં એક શ્વાસ લેય છે. 
એના દિલ ની ધડકન બહુ ધીમી છે. 
એની ઊંડી ઊંઘ 

એક વિશેષ ઊંઘ છે. 


એને હાઈબરનેશન (ઠંડી માં સુષુપ્તાવસ્થા) 
કહેવાય છે. 


ઘાસના મેદાન માં 
બરફ પડયો છે 


અને ઠંડી હવા ચાલી રહી છે. 


ઘાસ સૂકું અને ભૂરું થઈ ગયું છે. 


ઠંડા શિયાળા માં 

વુડચક ને ખાવાનું મળતું નથી. 

પણ એને ભૂખ પણ નથી લાગતી. 

એ એક બાકોરાં માં જઈને સૂઈ જાય છે. 
એને ભોજન ની આવશ્યકતા જ હોતી નથી. 


ગાઢ ઊંઘમાં એ શિયાળા માં સુરક્ષિત રહે છે. 


વસંત ત્કતુ ની શરૂઆત થાય છે. 
ઘાસ ના મેદાન માં સૂરજ ચમકે છે. 
સૂરજ, ભૂરા ઘાસ ને ગરમ કરે છે. 
વુડચક થોડી હલે છે. 

એનું હૃદય તેજી થી ધડકે છે. 


હવે એ વધારે શ્વાસ લેય છે. 


એનું શરીર કંપે છે. 
એ ધીરે-ધીરે ગરમ થઈ રહી છે. 


એ જાગી રહી છે. 


ધીરે-ધીરે એ ટૂંટીયું વાળેલી સ્થિતિમાં ધે ા / 


થી સીધી થાય છે. જઇ...” 
એ બગાસું ખાય છે. ૫૪% 


એ લાંબા બોગદામાં થઈને ઘાસ ના મેદાન માં જાય 
છે. 


એ બાકોરામાં થી બહાર જોય છે. 
સૂરજ ચમકી રહ્યો છે. 

એ તાજી હવા સૂંઘે છે. 

એ એક પક્ષી નો અવાજ સાંભળે છે. 
હવે એ જાગી ગઈ છે. 

એણે ભોજન ની શોધ માં જવું જોઈએ. 


એ માળો છોડે છે. 


એ ઉપર સૂરજ તરફ જાય છે. 


થોડા અઠવાડિયા વીતી જાય છે. એક દિવસ એને ભસવાનો અવાજ સંભળાય છે. 


દરેક દિવસે સૂરજ વધારે ગરમ થતો જાય છે. એક કૂતરો એના તરફ આવી રહ્યો છે. 
વધારે પક્ષીઓ આવે છે. 


દરેક દિવસ વુડચક 


ખાવા માટે બહાર આવે છે. 
એને સૂકા મૃત ઘાસમાં નવી લીલી કળીઓ મળે છે. 
ઘણીવાર એ ખાવાનું બંધ કરીને ઉપર જોય છે. 

એ સંકટ માટે અહીં-તહીં જુએ છે અને સાંભળે છે. 


વુડચક ભાગે છે. 
એના પગ નાના છે. 


એ કૂતરા જેટલી ઝડપ થી દોડી નથી 
શકતી. 


પણ એ પહેલે થી જ આગળ છે. 


ન 
ટ ! 
ઈ દા ૮ # 
ડુ વઃ  _ 
હ /0 


કૂતરો એનો પીછો કરે છે. 

વુડચક એના બાકોરાં સુધી પહોંચી જાય છે. 
એ ભૂસકો મારીને અંદર ચાલી જાય છે. 
કૂતરો બાકોરાને સૂંઘે છે. 

એ ભસે છે. 

એ ખોદે છે. 

પણ એ એના સુધી પહોંચી નથી શકતો. 


થોડીવાર પછી એ ચાલ્યો જાય છે. 


સૂરજ વધારે ગરમ છે. એક નાનું, ભૂરું જાનવર આવી રહ્યું છે. 


વુડચક એના બાકોરા પાસે છે. એ જલ્દીથી બાકોરા માં ભૂસકો મારે છે. 
એ તાપ માં ઝોકા ખાઈ રહી છે. પણ એ ઊંડાણ માં નથી જતી. 
અચાનક હવા એક નવી ગંધ લઈને આવે છે. એ ઉપર ની બાજુ ફરે છે. 

એ બેસી જાય છે. અને ત્યાં રાહ જૂએ છે. 


એ "બકબક" નો અવાજ કરે છે. 


એનો અર્થ છે કે એ ઉત્સાહિત છે. 


ઉ ૪!) 


ભૂરું જાનવર બીજું વુડચક છે. એ એનું માથું બાકોરાં માં નાખે છે. 


એ એક નર છે. એ મંદ હાસ્ય નો અવાજ કરે છે. 
એ એક સાથી ની શોધ માં છે. એ વુડચક નું અભિવાદન છે. 
એ બાકોરા ને સૂંઘે છે. માદા એને "બકવક" કરે છે. 


એ અજાણ્યા સાથે દોસ્તી નો વ્યવહાર નથી કરતી. 


એ માદા વુડચક ને સૂંઘે છે. એ કાણાં માં જલ્દી થી ઉપર આવે છે. 


પણ નર જતો નથી. 

ધીરે-ધીરે, એ એની નજીક જાય છે. 
એની પૂંછડી ઉપર-નીચે હલે છે. 
એ એની ગરદન લંબાવે છે. 


એનું નાક માદા ના નાક ને અડે છે. 


પણ એ એને બટકું નથી ભરતી. 


એ એને સૂંઘે છે. 

પછી એ ધીરે-ધીરે એના દર માં પાછી ફરે છે. 
નર એનો પીછો કરે છે. 

છિદ્ર ની નીચે એ સંભોગ કરે છે. 


નર માદા સાથે રહે છે. 
એ માળામાં એક-બીજા ની બાજુ માં સૂએ છે. 
એ એક-બીજા ના ફર ને ધીરે-ધીરે કૂતરે છે. 
હવે માદા ગર્ભવતી છે. 


થોડા અઠવાડિયામાં એના બચ્ચા જન્મશે. 


જેમ-જેમ સમય નજીક આવે છે, એ બદલાતી જાય છે. 


માદા માળો પોતાને માટે ચાહે છે. 
એ નર પર કૂદે છે. 

એ ગુસ્સાથી બબડાટ કરે છે. 

નર એને સૂંઘવાની કોશિશ કરે છે. 
પણ માદા એને ભગાવી દેય છે. 


નર એકલો ચાલ્યો જાય છે. 


એ પછી એ એના બચ્ચા ને ક્યારેય 
જોઈ નહીં શકે. 


વુડચક ના ચાર બચ્યા જન્મે છે. 


હજી એ નાના છે. 


એના શરીર પર કોઈ રૂંવાટી નથી. 

એની ત્વચા ગુલાબી અને કરચલીવાળી છે. 

એની આંખો બંધ છે. 

એની મોં એને ધીરેથી સૂંઘે છે. 

એ બહુ નાનો રોવાનો અવાજ કાઢે છે. 

એ એની માં ના પેટ નીચે ભાંખડીયે ચાલે છે. 

એક બચ્ચા ને નીપલ મળી જાય છે. 

એ ચૂસે છે અને દૂધ પીએ છે. 

થોડીવાર માં બધા બચ્ચા ને નીપલ મળી જાય છે. 


અને એ ગરમ દૂધ ચૂસે છે. 


ચાર અઠવાડિયા વીતી જાય છે. 5૪ 
બચ્ચા મોટા થઈ જાય છે. ર ન 
એના શરીર પર રૂંવાટી આવી જાય છે. ૪, 7. રં 
એની આંખો ખુલે છે, 7 

ન ટ 
પણ અંદર અંધારું હોય છે. કુક. 


એ કંઈ પણ જોઈ શકતા નથી. 
એ ફક્ત એની માં ની સંવેદના અનુભવે છે. 


કારણકે એ ગરમ હોય છે. 


સ 


જયારે પણ એ જાગતા હોય છે, ત્યારે નીપલ શોધી ને ચૂસે 
છે. 


પણ માં ને પણ ખાવાનું જોઈએ. 

એ ઘાસ ના મેદાન માં જાય છે. 

જયારે એ જાય છે, ત્યારે નાના વુડચક રડે છે. 
એ એનો પીછો કરવાની કોશિશ કરે છે, 

પણ માળો બહુ ઊંડો છે. 


એ માળા માં ભાંખડીયા ભરીને પાછા જાય છે. 


એ એક ઢગલામાં સૂઈ જાય છે. 


બીજા બે અઠવાડિયા વીતે છે. 


હવે નાના વુડચક મોટા અને સશક્ત થઈ જાય 
છે. 


એક દિવસ, જયારે માં બહાર જાય છે, 


ત્યારે એક નાનું વુડચક એની પાછળ-પાછળ જાય 
છે. 


માં બાકોરા ની ઉપર થી અવાજ કરે છે. 
નાનું વુડચક જવાબ આપે છે. 

એ ઉપર પહોંચી જાય છે. 

એ આકાશ ને જુએ છે. 


એ બાકોરા ની ચારે બાજુ ઉગેલું ઘાસ જુએ છે. 
એ સૂરજ ની રોશની જુએ છે. 

એને ગરમી નો અનુભવ થાય છે. 

એ અસલી દુનિયા માં પ્રવેશી ચૂક્યું છે. 


થોડીવાર માં બધા નાના વુડચક એ બાકોરા ની પાસે જ રહે છે. 
જમીન ની નીચે થી ઉપર આવે છે. ! 
એ ગરમ તડકા માં આડા પડે છે. 
એ રમવાનું શરુ કરે છે. 

એ એક બીજા ને બટકા ભરે છે. 
એ કુશ્તી કરે છે. 

એ એની પીઠ પર આળોટે છે. 


એ નાના ગોળાર્ધ માં એક-બીજા નો પીછો કરે છે. 


(€£ ૨ ક 55% 
જ્‌ / ર 


(ઝૂ સ 

૧. પે 

એઝ 7” 
શ”, 7 


પણ એની માં સંકટ માટે સાવધાન રહે છે. 
થોડી-થોડી મિનિટ માં એ ઉભી થઈ ને બેસે છે 
અને ચારે બાજુ જુએ છે. 

જો એ કંઈ હલતું જુએ છે, 


તો એ બાકોરાં તરફ ભાગે છે. 


થોડીવાર માં નાના વુડચક 
પણ એવું કરતા શીખી જાય છે. 
એક દિવસ માં ને ભસવાનો અવાજ સંભળાય છે. 


એ બાકોરા માં 
ભાગે છે. 


બચ્ચા એની પાછળ ભાગે છે. 
એક કૂતરો દોડતો આવે છે. 
એ બાકોરા ને સૂંઘે છે. 


પણ બધા વુડચક અંદર સુરક્ષિત છે. 


નાના વુડચક 
એની માં જેવા દેખાય છે. 

એની પૂંછડી નાની હોય છે 

જે ઉત્સાહિત અવસ્થા માં હલે છે. 

એના પગ નાના હોય છે. 

એના આગળ ના પંજા હાથ જેવા દેખાય છે. 
એની પાસે ખોદવા માટે મજબૂત પંજા હોય છે. 


એના સામેના દાંત તીક્ષ્ણ અને વક્ર હોય છે. 


એના દાંત વનસ્પતિ ને કાપવા માટે બનેલા હોય છે. 


એના કાન નાના અને ગોળ હોય છે. 
એની આંખો કિસમિસ જેવી કાળી હોય છે 
અને એ ચમકે છે. 


નાના વુડચક ની મૂછો લાંબી હોય છે. 
એની મૂછો એને લાંબા, અંધારા બોડ માં 


રસ્તો સ્પર્શ કરીને તપાસવામાં એની મદદ કરે છે. 


વુડચક જેમ-જેમ મોટા થાય છે, 

તેમ-તેમ એને વધારે ખાવાની જરૂર પડે છે. 
પણ માં પાસે એને માટે દૂધ ઓછું હોય છે. 
એ એની માં ને ત્રિદલ ઘાસ ખાતા જુએ છે. 


બચ્ચા પણ એને ચાખે છે. 
એને એનો સ્વાદ સારો લાગે છે. 


માં ખાવા માટે જાય છે. 

નાના વુડચક પાછળ નથી જતા. 

એ બાકોરા થી દૂર જતા ડરે છે. 

એ આસ-પાસ કોમળ વનસ્પતિ શોધે છે. 


એ જાતે ખાવાનું શીખી રહ્યા છે. 


એક દિવસ, માં અને બચ્ચા ઘાસ ના મેદાન માં ખાઈ રહ્યા બધા વુડચક ભાગે છે. 


છ માં બોડ માં જતી રહે છે. 


એ સૂર્યપ્રકાશ નો આનંદ લઈ રહ્યા છે, 


ત્રણ નાના વુડચક બોડ માં ઘુસી જાય છે. 


અને તાજી લીલોતરી નો સ્વાદ લઈ રહ્યા છે. 


એક નાનું વુડચક બાકોરા થી બહુ દૂર ચાલ્યું ગયું છે. 


અચાનક ભસવાનો અવાજ આવે છે. 


આ અવાજ બહુ નજીક છે. 


કૂતરો એને એના મોઢામાં પકડી લેય છે. 
એ એને એક બાજુ થી બીજી બાજુ હલાવે છે. 


પણ એક કૂતરો 
ચોથા વુડચક ને પકડી લેય છે. 


થોડીવાર માં નાનું વુડચક મરી જાય છે. 


કૂતરો એને ઉપાડી ને લઈ જાય છે. 


વસંત ત્રકતુ સમાપ્ત થઈ ગઈ છે. 
સૂરજ તપે છે. 


ડેઈસી અને ત્રિદલ ઘાસ પુરબહાર માં ખીલે 
છે. 


ત્રણ નાના વુડચક ને હવે ખબર પડી છે 
કે એ ફૂલ ખાવા માટે સારા છે. 

એને ખાવા માટે ઘણું મળે છે. 

ધીરે-ધીરે એ મોટા થાય છે. 

એ હવે એટલા મોટા થઈ જાય છે 


કે એ બોડ માં સમાતા નથી. 


પરિવાર ને અલગ થવાનો સમય આવી 
ગયો છે. 


માં ત્રણ નવા છિદ્ર કરે છે. 


એ દરેક યુવાન વુડચક ને એના 
પોતાના છિદ્ર માં રાખે છે. 


પછી માં જતી રહે છે. 


યુવાન વુડચક એકલા રહે છે. 
એને એની માં યાદ આવે છે. 
એ એની નવી બોડ માં થી બહાર આવે છે. 


પણ એને ખબર નથી કે એ એના જૂના 
ઘર ને કેવી રીતે શોધે. 

પાસે મીઠી વનસ્પતિ અને ત્રિદલ ઘાસ છે. 
એ ખાવાનું શરુ કરે છે. 

થોડીવાર માં એને સારું લાગે છે. 

જયારે એના પેટ ભરાઈ જાય છે 

તો એ એના નવા ઘર માં જતા રહે છે. 

એ સૂઈ જાય છે. 

બીજે દિવસે 


માં દરેક બોડ માં જાય છે. 


એ પહેલા યુવાન વુડચક ને મળવા જાય છે. 


એ એક-બીજાનું વુડચક ની ભાષામાં અભિવાદન કરે છે. 


એ એક-બીજાને સાચવીને કરડે છે. 

મૌં એને ઘાસ ના મેદાન માં લઈ જાય છે. 

ત્યાં એ સાથે-સાથે ખાય છે. 

થોડીવાર પછી એ પાછા બોડમાં જતા રહે છે. 

જયારે બચ્ચું સુરક્ષિત રીતે બોડ માં પહોંચી જાય છે, 
તો માં ત્યાંથી જતી રહે છે. 


ફરી નાનું વુડચક એકલું થઈ જાય છે. 


પણ આ વખતે એને એટલી એકલતા નથી લગતી. 


મોં દરેક બચ્ચા પાસે જાય છે. 

એ એના ફર ને સાચવીને કરડે છે. 

એ થોડા સમય માટે દરેક બચ્ચા સાથે ઘાસ ખાય છે. 
પછી એ એને છોડી દેય છે. 

એ રીતે યુવાન વુડચક એકલા રહેતા શીખી જાય છે. 


દિવસ ગરમ છે. ઘાસ લાંબુ છે. 
હવે મોં વુડચક જયારે બેસે છે 
તો એ ઘાસ ની ઉપર દેખાતી નથી. 


જીવડાં ગાવાનું શરુ કરે છે. 


વાવાઝોડું આવે છે. 


વરસાદ આવે ત્યારે યુવાન વુડચક એની બોડ માં જ રહે 
છે. 


વરસાદ માં માં એને મળવા જતી નથી. 


હવે માં રોજ એના બચ્ચા ને મળવા નથી જતી. પછી, એક દિવસ છેલ્લું મળવાનું થાય છે. 


કેટલાક દિવસો એ એને ભૂલી જાય છે. મોં ફરી ક્યારેય નહીં આવે. 
અને એ એને ભૂલી જાય છે. હવે દરેક યુવાન વુડચક પોતાના ભરોસે છે. 
એ એકલા ભટકવાથી બીતા નથી. 


માં દરેક બચ્ચા ને થોડી વધુ વાર મળે છે. 


0 $ ”- 4 (1 જ? 
/ 7.૪6 9 ૪૯ 
પ /“( રે 5 
| 1. ર // ન #ક../// 

પુ તં 7 ક ક્‌ 


7. શ ( 
ન | 7 / ટન! /ક. 
? હા ! 


ન 
/ 
ટિ ટ 1 


સૌથી નાનું વુડચક પહેલા આગળ વધે છે. 


નાના વુડચક થોડા વધુ સપ્તાહ એની બોડ માં રહે છે. એ ઘાસ ના મેદાન માં જાય છે. 


પછી, એક-એક કરીને, એ આગળ વધે છે. એ એક પથ્થર ની દીવાલ પાસે આવે છે. 


એના નાના પગ એને બહુ દૂર સુધી લઈ જાય છે. એ રોકાય છે અને એક છિદ્ર ખોદે છે. 


બીજું વુડચક અલગ દિશા માં ભટકે છે. ત્રીજું વુડઅક એક તડકાવાળા પર્વત પર જાય છે. 


એ એક રાજમાર્ગ પર આવે છે. એને એક ઝાડવા નીચે એક છિદ્ર મળે છે. 


એ એને પાર કરવાનું શરુ કરે છે. આ એનું નવું ઘર બની જાય છે. 
ત્યાં એક ગાડી આવે છે અને એ માર્યું જાય છે. 


શરદ ત્રક્તુ આવે છે. 

વુડચક વ્યસ્ત છે. 

એને બહુ ખાઈને જાડા થવાનું છે. 

એની ચરબી એને શિયાળા ની સુષુપ્તાવસ્થા 


માં જીવિત રાખશે. 


બે યુવાન વુડચક 

રોજ મોટા થતા જાય છે. 

એ લગભગ એની માં જેટલા મોટા થઈ જાય છે. 
એ જાડા છે, અને એની રૂંવાટી ચમકે છે. 


બંને વુડચક સુંદર દેખાય છે. 


એક ઠંડી રાત છે. ઘાસ ઠંડુ અને ભીનું હોય છે. 


સવારે માં વુડચક એમાં ચાંદી જેવી ચમક છે. 
એની બોડ માં થી બહાર આવે હવામાં ઠંડી ની સુગંધ છે. 
છે. સૂરજ નિસ્તેજ છે. 


એને ગરમી નથી મળતી. એ થોડીવાર ખાય છે 
અને પછી એની બોડ માં જતી રહે છે. 


સમાપ્ત 


એ અંધારા માં એની બોડ માં ટૂંટિયું વાળે છે. 
એ સૂઈ જાય છે. 


જયારે એ જાગશે ત્યારે વસંત આવી ચૂકી હશે. 


